^amcinmgtn. 

Mánaðarrit til stuðninr/s kirJcju og Icristindomi íslendiwja. 
gcfið út af hinu ev. lút. Jdrlcjufélagi Isl. í VestrJæ im%. 

EITSTJÓRI .TÓN BJANNASON. 


16. árg. WINNIPEG, DESEMBER 1901. 


Hinir þrír vitrinj'ar vir Austrlönduin. 

Eftir Grundtvig. —fýðingin eftir Steingrím Thorsteinsson. 


(Með sínu lagi.) 

1. Fríð er himins festing blá, 
fagrt þangaö upp aö sjá; 
gullnar stjörnur broshýrt blika, 
benda þær meö ljósið kvika 
oss frá jaröheim upp til sín. 

2. Komið hér og hlýðiö á, 
hjartakæru börnin smá! 

Öld hve lýsti undrstjarnan,— 
á það víst þið hlýðið gjarnan, 
himinn ykkr heyrir tií. 

3. þá var hljótt og þá var rótt, 
þetta var um jólanótt; 
aðrar stjörnur all-dauft loga, 
allt í einu’ á himinboga 
stendr lítil stjörnusól. 

4. Fjær í Austrálfu þá 

einn, er stjörnur skyn bar á, 
leit úr turni Ijósið þetta 
lýsa’ í stjarnahópnum þétta; 
barnglöð varð þá vitrings lund. 


5. Sú er stjarnan~sæist heiS 
svalt um miSrar nætr skeiS, 
fornspátkvaS, er kraftr fylgdi, 
kóngr einn aS fœSast skyldi 
öllum kóngum œSri’ á jörS. 

6. Aldinn þulr af því vann 
austrs kætast nú í rann, 
aS hann þráSi þeli gjörnu 
þessa’ aS líta konungs stjörnu 
fyrr en gröfin geytndi sig. 

7. Kóngs til hallar hóf hann för, 
hilmir speking þekkti gjör; 
gladdist næsta nú viS þetta, 
nýupprunna stjörnu’ aS frétta 
svo sem innti’ in aldna spá. 

8. þá í för hins mæta manns 
inilding slóst og sonr hans; 
vildu halir hilmi finna, 
hilmi þessum göfgun inna, 
fyrir skemmstu’ er fœddr var. 

9. Stjarnan vegar birti braut, 
beint í Jerúsalems skaut; 
þar þeir leita lofðungs ranna, 
lofSung finna’, en ei þann sanna, 
er sú leit var eftir gjörS. 

10. Stjarnan fœrist brátt um bil, 
Betlehems þá leiSir til. 

Yfir kofa litlum, lágum 
logaskær á himni bláuin 
allt í einu stillt hún stóS. 

11. Gengu’ í kofann glaSri lund 
gumar þrír á samri stund; 
kóngs ei sást þar sætiS glæsta, 
sat þar kona fátœk næsta, 
barni’ í kjöltu rugga réS. 

12. þar sarnt finna aftr enn 
Austrheimsins vitru menn 



147 


stjörnu’, er lýsti lofts um bauga, 
lýsti hún í barnsins auga 
blíð og mild og birturík. 

13. Sú þeim jarteikn sönnun var, 
sannan Krist aö litu þar; 
bragnar lutu’ og hjarta hrœröu 
honum ilmreykelsis- fœrðu 
fórn í skálum skíra gulls. 


14. Viljið þiö ei líta líka, 

litlu börn mín! stjörnu slíka? 

Lúta kóngi líknargjörnum, 
ljúft er opnar smáum börnum 
ríki guös af gœzku’ og náö? 

15. þiö ef horfiö himins á 

hvolf með gullnum stjörnum smá, 
ei þá stjörnu’ er unnt aö sýna, 
inni þar samt mundi’ hún skína 
yfir Jesú stillis-stól. 

16. því þaö barn á foldu fœtt 
fremsta konungsvaldi’ er gætt, 
sitr æ meö ásýnd skærri, 
öllum stjörnutindum hærri, 
viö guös fööur hœgri hönd. 

17. Honum, smábörn! hneigiS þér, 
hann úr hæðum víst það sér; 
ástarhug í upphæö vendið, 
yöar lofgjörö honum sendiö; 
hún er ilmfórn honum þekk. 

18. Vitringana’ úr austrátt 
áfram leiddi stjarna’ um nátt; 
til er einnig önnur stjarnan, 
ef þiö henni fylgiö gjarnan; 
þá til Krists þiS komizt víst 

19. þessi stjarnan helg og há, 
hún, sem aldrei villa má, 



guödóms-oröiö er hiö skæra, 
er á jörð hann réð oss fœra, 
að það vorri lýsti’ á leiö. 


Vitnisburðr, 

scm Lútcr gefr músíkiuni. 

Eg vildi hjartans-feginn víðfrægja og vegsama sönglistina, 
músíkina, þá fögru og dásamlegu gjöf guðs. Og eg finn til 
þess, að gagn hennar er svo mikið, og að hún er svo göfug og 
ágæt íþrótt, að eg veit ekki, hvorki hvar eg á að byrja að lofa 
hana, né heldr hvar eg á að enda, né heldr hvernig eg á að 
fara að því að víðfrægja hana eins og sanngjarnt væri og eins 
og hún ætti að vera mikils metin og í heiðri höfð af öllum. 
Lofið, sem íþrótt þessi verðskuldar, er svo mikið og víðtœkt 
og þungt á metum, að eg rís ekki undir því. Mig brestr mátt 
til þess að halda heiðri þeim öllum á lofti, sem hún verðskuld- 
ar. því hver getr þar sagt allt það, sem segja má. Og þótt 
einhver feginn vildi segja allt, þá myndi hann þó gleyma 
mörgu. það er — í einu orði talað — ómögulegt að vegsama 
þessa hágöfugu íþrótt nógu mikið. 

Fyrst og fremst er þess að geta, að sé rétt litið á mál 
þetta, þá sýnir það sig, að guð hefir frá upphafi veitt öllum 
skepnum list þessa, og að hún er þeim meðfœdd. því að eng- 
inn sá hlutr er til í heimi, að ekki gefi hann hljóð frá sér. 
þannig má að vísu virðast, að loftið, sem í sjálfu sér hvorki 
verðr séð né þreifað á, hafi alls enga músík, það er að segja 
ldjóð eða hljóm, í sér, heldr að það sé með öllu hljóðlaust, 
steinþegjanda. En ef það með einhverju móti er sett í hreyf- 
ing, þá gefr það þó hljóð frá sér. þótt áðr ríkti þar þögn, þá 
tekr það nú til að hljóma, svo að vel má heyra og finna til. 
þetta lætr guðs andi tákna mikla og dásamlega leyndardóma, 
sem snerta oss; en um það ætla eg ekki að tala nú. 

þar næst er í öðru lagi að hugsa um músík dýranna, og 
þá einkum fuglanna, hinar syngjandi raddir þeirra, kvakþeirra 
og klið. þar er músíkin á enn hærra stigi. 

O, hve dýrðleg er sönglistin, sem drottinn almáttugr á 



i4<) 


himmun hefir af gœzku sinni lagt söngmeistara sínum, nætrgal- 
anum, til og hinum ungu lærisveinum hans, og svo mörgum 
þúsundum annarra fugla loftsins. því aö hver fuglategund út 
af fyrir sig hefir si-tt sérstaka sönglag, sína sérstöku rödd, fagra 
og inndæla, sinn sérstaka dásamlega hljómblæ, svo að enginn 
maör á jörðinni fær það skilið. það vottar og Davíð kon- 
ungr, söngvarinn ágæti, sem syngr og leikr á hörpu sína hina 
guðdómlegu sálma, þar sem hann í 104. sálminum í spámann- 
legum guðmóði lætr þessi orð falla: ,,Hjá þeim búa himinsins 
fuglar og syngja í greinum trjánna. “ 

Og hvað á eg að segja um mannsröddina ? því í saman- 
anburði við hana verðr allr annar söngr og hljómr, sérhvert 
annað hljóð, svo að kalla að engu. því af náð sinni hefirguö 
lagt manninum svo mikið til af músík, að þótt ekki sé tekió 
tillit til neins annars en þeirrar gáfu, þá er þó ríkdómsfylling 
gœzku hans og speki með öllu óskiljanleg. Vitrir menn og 
lærðir hafa beitt allri orku skjmsemi sinnar til þess að rann- 
saka og skilja leyndardóm mannsraddarinnar, en þeim hefir 
ekki tekizt það. 

Nú ætti eg einnig að segja eitthvað um gagn þessarar 
göfugu listar. Gagnið er svo mikið, að enginn, hversu mikill 
nrælskumaðr sem er, getr lýst henni eins og hún er. það að 
eins get eg nú tekið fram, sem reynslan líka staðfestir, að 
næst á eftir hinu heilaga orði guðs er ekkert til, sem á það 
skilið, að lofsorði sé á það lokið, eins og músíkin,—og það 
fyrir þá sök, að hún ræðr öllum hreyfingum mannlegs hjarta, 
og leiðir og sigrar mennina með drottinlegu afli. 

því að ekkert á jörðinni hefir meiri mátt til að gleðja 
syrgjendr, hryggja fagnendr, hughreysta ístöðulausa, auð- 
mýkja stœriláta, deyfa og slökkva taumlausa og óhófiega 
elsku, draga úr hatri og bakmælgi. Og hver fær bent á allar 
hugarhrœringar mannshjartans, þær er laða menn eða reka 
ýmist til dyggðar eða ódyggðar ? Að leggja haft á slíkar geðs- 
hrœringar og stjórna þeim — til þess hefir ekkert eins mikinu 
mátt eins og músíkin. Heilagr andi sjálfr lofar líka og víð- 
frægir þessa göfugu íþrótt sem verkfœri hans eigin embættis, 
því hann vottar það í ;ieila ö ri ritning, að gafir hans, það er að 



i;o 

segja hvatirnar til allskonar dyggöa og góöverka, hafi komiö 
til spámannanna meö músíkinni. pannig sjáum vér, aö þegar 
Elísa er í þann veginn aö tala aí spámannlegri andagift, þá 
skipar hann svo fyrir, aö harpslagi einn sé til hans fœrðr, og 
meðan sá maör slær strengi hörpunnar—þá kemr andi drott- 
ins yfir spámanninn o. s. frv. Enn fremr vottar ritningin, að 
satan, sem eins og kunnugt er tælir menn til allskonar ódyggða 
og lasta, verði með músík burt rekinn. þannig segir um Sál 
konung, að þegar hinn illi andi kom yfir hann, þá hafi Davíð 
tekið hörpu sína og leikið á hana. Og aö þá hafi Sál orðið 
léttara. Hann endrnœrðist og hinn illi andi veik frá honum. 
það er því ekki ófyrirsynju, að hinir heilögu feðr og spámenn- 
irnir hafa orkt margsháttar sálma út af guðs orði og sett við 
þá breytileg lög, til þess að kirkjan gæti haldið músíkinni hjá 
sér. þess vegna höfum vér svo marga dýrmæta söngva og 
sálma, sem bæði með orðum sínum og einnig með hinum 
hljómfögru lögum, sem við þá eru sett, hrífa mannshjartað. 
Hjá dýrunum heyra menn að eins sönginn, röddina, hljóminn. 
Eins þegar leikið er á hörpu eða önnur hljóðfœri. En maðr- 
inn einn hefir það fram yfir allar aðrar skepnur, að hann með 
röddinni hefir fengið hœfileik til að tala, til þess hann gæti 
haft vit á að lofa guð bæði með orðum og söng,— gæti með 
málfœrinu látið út frá sér ganga hljómfagra prédikan guðs 
náðar, þar sem hvorttveggja hevrist í einu: fögr orð og unaðs- 
iegir tónar. 

En sé menn saman bornir við menn og raddir þeirra at- 
hugaðar, þá verðr opinbert.hve dýrðlega auðugr og margbreyti- 
legr er sköpunarkraftr guðs, þar sem röddunum hefir svo mis- 
jafnt verið úthlutað. Sá undra-munr, sem er á röddum og 
máli mannanna! Sumir eru þar öðrum svo miklu ofar. það 
er sagt, að engir þeir tveir menn sé til, sem tali nákvæmlega 
eins eða hafi nákvæmlega sama málróm eða framburð, jafn- 
vel ekki þótt sumir leggi sig alla fram til þess að tileinka sér 
annarra manna sérkenni, beinlínis api eftir öðruin. En þeg- 
ar hin náttúrlega músík er með hjálp íþróttarinnar fullkomn- 
uð og fáguð, þá fyrst má að nokkru lejfid með undran sjá og 
skilja—því fullkomlega er það ómögulegt — hina miklu, full- 



komnu speki guðs í hinu dásamlega verki hans, músfkinni. 
Og er þaö þar sérstaklega dásamlegt, aö jafnframt því er einn 
syngr lagiö sjálft blátt áfram, eöa tcnorinn , sem svo er nefndr 
á máli söngfrœöinga, eru sungnar þrjár, fjórar eöa jafnvel 
fimm aörar raddir. Og þessar aörar raddir leika sér og hoppa 
eins og meö fagnaöarlátum í kring urn hina einföldu aöalrödd, 
tenorinn, prj'öa hana og skreyta undrsamlega meö margvís- 
legri hljómbreyting, stíga svo aö kalla himneskan kórdans 
umhverfis hana, nálgast hana allt af annað veifiö meö vin- 
sernd, láta vel aö henni og vefja hana í örmum sér, — svo aö 
sá, sem ofr lítiö vit hefir á og kemst viö af því, er hann heyr- 
ir, hlýtr aö veröa stórkostlega forviöa og hafa fyrir satt, aö 
ekkert sé til í heimi dásamlegra en slíkr söngr, prýddr mörg- 
um röddum. O, sá sem ekki langar neitt í inúsík, sá sem 
ekki elskar hana og ekki kemst neitt viö af því inndæla furðu- 
verki, hann hlýtr aö vera nrjög grófgjörör drumbr. Og sann- 
arlega á sá inaör ekki skiliö aö heyra hina unaðslegu músík. 
Rímnagaul eöa hunda-spangól eöa svína-org er nógu gott 
handa honurn. 

En hví aö eyöa svo mörgum oröurn um þetta efni? þaö 
er fyrir þá sök, aö nytsemi þessarar göfugu listar er langt um 
meiri en frá verði sagt í stuttu máli. Eg vil því mæla meö 
íþrótt þessari viö alla, en einkum viö œskulýöinn. Og á- 
minna það fólk allt um aö meta þá dýrmætu, gagnlegu og 
upplífgandi gjöf guös stór-mikils, hafa hana í rnesta heiðri. 
því ef œskumaörinn gjörir þaö og iökar íþróttina kostgæfi- 
lega, mun honum meö því takast aö reka burt frá sér illar 
hugsanir og forðast vondan félagskap og aðrar ódyggöir. þar 
næst eiga unglingar líka aö venja sig á aö kannast viö guö í 
músíkinni—, hann, sem sú gjöf er frá, — og lofa og vegsama 
hann fyrir hana, og vandlega varast og umfiýja þá, sem spillt 
hafa sjálfum sér meö óskírlífi og misbeita svo þessari fögru 
náttúru og íþrótt — eins og ósiðleg skáld fara meö sína íþrótt- 
argáfu — til syndsamlegrar og saurugrar ástar, — og vera þess 
fullvissir, aö slíkir menn láta djöfulinn koma sér til þess á 
móti náttúrunni. því aö náttúran á meö þessari dýrmætu 
gjöf að eins aö heiðra og vegsama guö, skapara allra skepna, 



og þaö gjörir náttúran, ef hún má ráSa. þar sem aftr á móti 
þessir illa innrœttu unglingar og umskiftingar hafa látiS illar 
girndir koma sér til þess aS hrífa gjöf þessa burt úr þjónustu 
drottins guðs til þess tneS henni aS heiðra satan, óvin guös, 
náttúrunnar og þessarar fögru íþróttar, og þjóna honum. 

Aö svo mæltu fel eg yðr alla varSveizlu drottins. 

*- — o—-■ c~ i i —^» 8 ^: ■ ■ n - 

Jólaljóð. 

Eftir SlGURD J. JÓHANNESSON. 


(Lag: „Enn ljómar skært í austr-átt"—sjá,,Sam."X, io.) 

þá dundu styrjar hretin hörð 
og heimr stóð í voða, 
til frelsis oss sinn frið á jörð 
kom frelsarinn að boða. 

Hann friðarboðskap flutti lýð, 
en fáir menn þá skildu' ann; 
þá heimr blóðugt hugði’ á stríð, 
ei hlusta’ á slíkt því vildi’ ann. 


þó dynji vetrar hretin hörð 
og hóti lífi voða, 
vér fögnum, því sinn frið á jörö 
kom frelsarinn að boða. 

Nú andar friðar blíðr blær, 
er böls má skýjum varna; 
í heiði ljómar hrein og skær 
sú helga jólastjarna. 

Nú blika trúar björtust ljós 
og birtu veita sanna; 
í sæludraum með sigrhrós 
menn syngja hósíanna. 


þess gætiS ávallt börnin blíS, 
sem brýnust vor er skyldan, 
að hylla frið, en hata str.S 
og heiðra drottin niildau, 



i53 


þótt enn þá vari voleg stríö 
og vökvi jörS í blóSi, 
mun síSar koma sælli tíS 
og sannr friSargróSi. 

Á bœnailegi. 

I ,,Minneota Mascot“, hinu enska vikublaSi, er hr. G. 
B. Björnsson gefr út, stendr prédikan ein prýSis-fögr,sem séra 
Björn B. Jónsson flutti á allsherjar-bœnadag (Thanksgiving 
day) Bandamanna þar í bœnum (Minneota) 28. Nóv. síSastl. 
í áheyrn fjölda fólks. 

Texti rœSunnar er upphaf drottinlegrar bœnar—þessi orS: 
,,FaSir vor, þú, sem ert á himnum!“ 

Fyrst er þar talaS er um bœnina til guSs almennt og meS- 
al annars tekiS fram, aS allir mestu mennirnir, sem vér 
þekkjum frá liönum öldum, hafi veriS bœnarinnar menn og 
mestu stundirnar í mannkynssögunni hafi veriS bœnarstund- 
irnar. SíSan er sérstaklega talaS um bœnina sem þakkar- 
gjörS, og er þaS meginmál rœSunnar. þar er nákvæmlega 
gjörS grein fyrir því, hve mikiS þaS sé, sem Ameríkumenn 
hafi guSi fyrir aS þakka út af því aS eiga heima í hinu mikla, 
frjósama og auSuga frelsislandi— Bandaríkjunum. SíSan er 
bent á þaS ríki sérstaklega, sem rœSumaSr og fólkiS allt, er á 
hann hlustaSi, heyrir til (Minnesota), bœinn, þar sem rœSan 
var haldin (Minneota), og hina blómlegu sveit umhverfis þann 
bœ, til þess aS sýna,í hve mikilli þakklætisskuld fólk þess rík- 
is, þess bœjar og þeirrar byggSar standi viS guS fyrir blessan 
þá, er því veitist sameiginlega þar heima fyrir. Loks er talaS 
um þakklætisskyldu hvers einstaklings út af fyrirsigút af meS- 
lætinu og mótlætinu, en umfram allt út af því að hafa tœki- 
fœri til þess aS lifa í trúnni á Jesúm Krist. 

RœSan öll er snilldarverk og í kristilegu tilliti stór-upp- 
bygg'leg. 

Svo sem viS rnátti búast er í prédikan þessari ítarlega 
minnzt á sorgaratburSinn mikla, sem komiS hefir fyrir í 
Bandaríkjunum á þessu ári—píslarvættisdauöa McKinley 
Jorseta, 



154 


Vér komum hér meö brot af þeim parti rœöunnar í mjög 
lauslegri þýöing: 

,,Vér beygjum höfuö'vor meö djúpri blygöunartilfinning, 
er vér hugsum um þaö, að hinn góði og ástsæli þjóðhöfðingi 
vor skuli hafa verið myrtr. I auðmýking vorri spyrjum vér 
sjálfa oss, hvort vér í rauninni heyrum til kvnslóð föðurlands- 
svikara. Vér minnumst þess nú með sárari sektartilfinning 
en vér stundum viljuin við kannast, að á einum mannsaldri 
höfum vér deytt þrjá forseta. Á Englandi var konungsveldi 
grundvallað fyrir níu hundruð árum. Og á öllu því tímabili 
hefir að eins einn af stjórnendum þess ríkis verið deyddr, og 
við líflát þess eina konungs var þó að minnsta kosti látiö líta 
svo út sem þar væri farið eftir landslögutn. Er forsetum vor- 
um ekki eins óhætt og konungum gamla heimsins? Vér erum 
stungnir í hjartastað út af slíkum spurningum. Og vafalaust 
eru þeir menn til, sem finnst, að vér getum ekki lyft upp 
höndum vorum til að þakka guði á þessu ári fyrir þá sök, að 
þær eru flekkaðar af blóði forseta lands vors. Svo geta og 
aðrir verið, sem finnst, að guð hafi ranglátlega við oss breytt, 
}>ar sem hann hafi leyft, að hann væri frá oss hrifinn á þennan 
ömurlega hátt og þar með brennimark háðungarinnar sett á 
þjóðernislegt mannorð vort. “—- 

,,En er hönd guðs með öllu ósýnileg í þessu skelfilega 
böli? Myndi ekki hér kenna hinnar mildilegu handar drottins? 
Og myndi ekki óhætt að trúa því, að hún hafi hér lagzt þungt 
á oss sjálfum oss til góðs ?“ 

,,Leyfið mér að staðhœfa það, þótt ef til vill geti virzt 
öfgar, að vér höfum sem þjóð fallið í voðalega stórsynd — 
synd hégómlegs yfirlætis. “ 

,,Yfirlætissyndin myrti forsetana vora alla þrjá, sem urðu 
fyrir píslarvættisdauðanum. 1 ‘ 

(Síðan minntist rœðumaðr á hvern um sig af mönnum 
þeim, er myrtu þá Lincoln, Garfield og McKinley, og sýndi 
fram á, að hégómaskaprinn 'nefði hrundið þeim öllum á stað 
til að drýgja voðaverkið.) 

,,Vér berum að nokkru leyti ábyrgðina fyrir hégómaskap 
þennan, því að þessi œðisgengna frægðarfýsn er orðin að alls- 



155 


herjar þjóðarsýki. Menn keppast meS svo mikilli áfergjueft- 
ir hinum ,efstu sætum 1 , eftir því a 5 sér sé sungiö lof, aS afleiS- 
ingin hefir orSiS, að margir hugsa um ekkert annaS en þaS aS 
sýnast. Og með því aS hœglega má kaupa sér frægS meS 
peningum, erum vér einatt sem óSir af fjárgræSgi og tölum 
vakandi og sofandi um peninga. 1 ‘ 

, ,Og f hégómaskapar-œSi voru og gróSafíkn hurfum vér 
burt frá guði. Vér lokuSum biblíunni á heimilum voruin, og 
í háskólum vorum og öSrum œðri menntastofnunum vorum 
var hæSzt aS sannindum kristindómsins. Vér œddum áfram, 
dauðþyrstir eftir auSi og upphefS, snúandi bakinu að guði og 
frelsaranum. ‘ ‘ 

,,þá allt í einu lét guS hræSilega þögn korna yfir alla. 
þjóðin stóS mállaus og grét. Fregnin um skammbyssuskotiS 
í Buffalo kvaddi landslýSinn á einu augnabliki til aS nema 
staðar og fara að hugsa sig um. FórnarlambiS lá á altarinu 
og menn gengu meS lotning þangaS að til að sjá. “ — — 

,,Á þennan háft kallaði guS á þjóðina alla til þess hún 
gætivirt fyrir sér sannan mann. þar sýndi guð oss enn þá 
einu sinni rnann úr gamla skólanum góSa, stilltan og hugrakk- 
an, mann, sem unni konu sinni og vinum sínum og trúSi á 

Jesúm Krist sem persónulegan frelsara sinn. “- 

,,Og vér höfum síSan verið gætnari en áSr. þjóSin hefir 
lært þá lexíu, sem hún gleymir ekki svo fljótt. “ 

,,Svona fer guð að því aS kenna oss aS biSja: VerSi þinn 
vilji. “ 


Missíónarprestr kirkjuíélagsins, sem nú er. 

Séra Jón J. Clemens kvaddi söfnuðina í Argyle sunnu- 
da ginn 20. Okt. (20. e. trín.) á mjög fjölmennri guðsþjónustu- 
samkomu í hinni sameiginlegu kirkju þeirra safnaSa. Hann 
fermdi þá og 22 ungmenni og tók til altaris rúmlega tvö hundr- 
uS manns. Næsta dag að kvöldi héldu söfnuðirnir séra Jóni 
og konu hans skilnaðarsamkvæmi í kirkjunni með rœSuhöld- 
um og söng. I nafni sunnudagsskólans og bandalagsins voru 
honum þar flutt kvæSi, sem þeir Sigrbjörn Jóhannsson og 



Láius Nordal höföu orkt. ]tar var honum mjög hlýlega þakk- 
aö verk hans á liöinni tíö og þeim hjónum árnaö blessunar 
framvegis. Bandalagið fœröi séra Jóni við þaö tœkifœri dýr- 
an göngustaf að gjöf og sunnudagsskólinn skrautbúna biblíu. 
Og frú Clemens gáfu safnaðakonur til minningar armband úr 
gulli.—Kærleiksmerki þau, sem í þetta skifti komu svo skýrt 
fram frá fólkinu í Argyle séra Jóni til handa, glöddu víst ekki 
að eins hann og konu hans, heldr einnig marga aöra.—Séra 
Jón hefir veriö prestr Argyle-safnaða síðan hann tók vígslu á 
kirkjuþinginu 1896, sem haldið var þar í byggðinni. 

Síðan séra Jón Clemens hætti starfi sínu í Argyle-byggð 
hefir hann verið missíónarprestr kirkjufélags vors og verðr það 
fram undir jól. 

Viku eftir að hann kvaddi Argyle-söfnuðina var hann 
köminn til þingvalla-nýlendu -í Assiniboia. Tvo sunnudaga 
])rédikaði hann í samkomuhúsi safnaðarins þar—27. Okt. og 
3. Nóv. Hinn síöara sunnudag fermdi hann 7 ungmenni og 
tók nokkurn hóp manna til altaris, rúmlega 30. Tvær aðrar 
guðsþjónustur hafði hann meö fólki byggðarinnar á virkum 
dögum: 31. Okt. og 5. Nóv., hina fyrri að Lögbergs-pósthúsi, 
en hina síðari í skólahúsinu í vestrhluta þingvalla-byggðar. 
Hann var og á safnaðarfundi þar 4. Nóv., og sömuleiöis á 
tveim kirkjumálafundum, er utansafnaöarmenn héldu 2. og 
5. Nóv. 

Utansafnaðarmennirnir, sem héldu fundi þessa, heyrðu áðr 
þingvallanýlendu-söfnuði til, flestir eöa allir. En sökum á- 
greinings út af guðsþjónustu-stað byggðarinnar, gengu þeir út 
úr söfnuðinum síðastliðinn vetr. Fundirnir, sem haldnirvoru 
bæði af söfnuðinum og hinum mönnunum meðan séra Jón J. 
Clemens dvaldi þar í byggðinni, leiddu nú til þess, að ágrein- 
ingrinn varð útkljáðr. Niörstaðan varð sú, að hinir úrgengnu 
menn mynduðu út af fyrir sig nýjan söfnuð, 5. Nóv., og heitir 
hann Konkordía-söfnuSr. Sá nýi söfnuðr samþykkti breyt- 
ingalaust safnaðarlaga-frumvarp það, sem kirkjufélagið hefir 
samiö söfnuðum sínum til leiðbeiningar, og ályktaði um leið 
aö sœkja um inngöngu í kirkjufélagiö. En hinsvegar tjáði 



þmgvallanýlendu-söfnuðrinn gamli hinunl nýja söfnuöi vínar- 
hug sinn með því að bjóða honum samkomuhús sitt til afnota 
ókeypis fyrir guðsþjónustur sínar og aðra fundi, og jafnframt 
skyldi Konkordía-menn vera hjartanlega velkomnir framvegis 
á allar samkomur eldra safnaðarins. þetta eru víst þau lang- 
beztu úrslit á kirkjumála-ágreiningnum í þingv. nýlendu, sem 
fengizt gátu. Væntanlega verðr þetta allt til blessunar. 

Fjögur börn skírði séra Jón Clemens í þetta skifti í byggð 
þessari. 

Báðir söfnuðirnir eru til þess búnir að ráða sér prestfram- 
vegis svo ffjótt sem nokkur slíkr vel hœfr maðr verðr fáanlegr. 

Úr þingvallanýlendu fór séra Jón J. Clemens 6. Nóv. 
suðr til íslendinga í Vatnsdalsbyggð við Qu’Appelle-ána, pré- 
dikaði í samkomuhúsi þeirra sunnudaginn io. Nóv. og skírði 
3 börn. Hann telr líklegt, að þar myndist söfnuðr innan 
skamms. I þá byggð eru nokkrir landar vorir að flytja frá 
Norðr-Dakota, sem væntanlega verða styðjandi að safnaðar- 
myndan. 

I kirkjufélagssjóð lofaði þingvallanýlendu-söfnuðr aðleggja 
$20.00 sem þóknun fyrir komu séra Jóns J. Clemens þangað. 
Konkordía-söfnuðr afhenti honum kirkjufélaginu til handa 
$io.oo, og fólkið í Vatnsdalsbyggð $8.io. 

Frá Qu’Appelle. ferðaðist séra Jón J. Clemens alla leið 
vestr til Calgary og þaðan til Islendinga-byggðarinnar út frá 
Tindastóls-pósthúsi í Alberta. Var hann þangað kominn í 
miðjum Nóvember og hefir verið þar síðan. Frá starfi hans í 
Alberta-söfnuði mun verða skýrt í næsta blaði ,, Sam. ‘ 1 


,,Verði ljós!“ minnist í Október-blaði sínu á prestaskort- 
inn í kirkjufélagi voru hér vestan hafs, og leggr það til, að 
ungir og efnilegir guðfrœðingar, sem ekki enn hafa náð ein- 
bættum á íslandi, ráðist hingað í því skyni að vinna með oss 
í prestlegri stöðu um lengri eða skemmri tíma. Búizt er þar 
við, að sumir slíkra presta myndi seinna hverfa aftr heim til 



Islands, og þá myndi reynsla þeirra hér geta oröið til lífs- 
glœöingar í heimakirkjunni. A8 því leyti myndi koma guð- 
frœöinga frá íslandi hingaö verða bæöi oss hér og brœör- 
um vorum þar til góðs. þetta er vingjarnlega og viröulega 
sagt oss til handa. En allt er þar undir því komiö, aö til 
þessa veldist þeir menn, sem í alla staöi mætti treysta aö því 
er snertir hinn siöferöislega ,,karakter“ — menn kristilega 
hugsandi, haldandi fast viö trúarjátning lútersku kirkjunnar 
og stefnu kirkjufélagsins íslenzka hér algjörlega samþykkir. 
Heföi slíkir guöfrœöingar frá íslandi ekki þessa eiginlegleika, 
þá væri koma þeirra hingaö alls ekki œskileg. Margt hefir í 
liðinni tíö komið fyrir kirkjufélag vort, sem ætti aö hafa kennt 
oss aö vera varkárir andspænis guðfrœðingum eöa prestum 
heiman aö. En kœmi einhverjir þaöan, sem í alla staði eru 
líklegir til þess aö veröa málefni guös ríkis hér aö liöi, myndi 
þaö aö sjálfsögöu verða oss hiö mesta fagnaðarefni. En lang- 
bezt væri slíkum mönnum að ganga svo sem einn vetr á ein- 
hverja góða guðfrœöilega menntastofnan hér í Ameríku, lút- 
ersku kirkjunni tilheyrandi, áör en þeir tœki við prestsem- 
bætti í sambandi viö kirkjufélag vort. Og myndum vér þá 
helzt til þess ráöa aö til þess veldi þeir sér prestaskólann í 
Chicago, sem dr. Weidner veitir forstööu. þar myndi áreið- 
anlega verða að þeim hlynnt með öllu móti og kostnaðrinn 
viö dvölina þar rnyndi ekki veröa þeim mjög tilfinnanlegr. 
-- — 

Mjög stórkostleg og víötœk hreyfing er í allra síöustu tíö 
komin fram í Danmörk, sem ef til vill hefir þá afleiöing, að 
fjöldi fólks gengr út úr ríkiskirkjunni (eða þjóðkirkjunni) þar. 
855 danskir prestar sendu kirkjumála-ráögjafanum ávarp, sem 
fór fram á það, að sett væri sérstök kirkjumálanefnd fyrir 
landið kristninni þar til eflingar. En ráögjafinn kvaðst því 
aö eins vilja styöja þá beiðni, að báðar deildir ríkisþingsins 
væri nýmælinu samþykkar. Og sökum þess að lítil eða engin 
von þótti vera um slíkt samþykki í ríkisþinginu varð megn ó- 
ánœgja meðal prestanna. þeir kvöddu þá til afar fjölmenns 
kirkjuþings í Oöinsvé á Fjóni seinast í Október í haust. þeir, 
sem þar komu saman, voru 1,500 aö tölu. Menn hinnar svo 
nefndu ,,innri missíónar“ stóöu þar helzt fyrir málum. Vil- 
hclm Beck prestr, leiðtogi þeirra, er nú fyrir skemmstu and- 



aör. En áSr en kirkjuþing þetta kom saman fluttí málgagn 
þeirra ýmsar mjög stórorðar greinir, sem miðuSu að því aS 
œsa kirkjulýSinn gegn stjórninni. Ályktanir kirkjuþingsins 
snerust nú aSallega um umbót þá ástjórn hinna andlegu mála, 
er ráSgjafinn hafSi áör veriS beSinn um. En óánœgjan er 
orðin svo mikil með ríkiskirkju-fyrirkomulagið þar í landi, að 
vel getr svo fariS, aS engin tilslökun frá stjórnarinnar hálfu 
dugi til þess aS friSa menn. Vilhelm Beck hafSi oft fastlega 
verið hvattr til þess af áköfustu fylgismönnum sínum aS hrífa 
,,innri missíónina“ út úr þjóSkirkjunni. En hann veitti þar 
viönám. Nú eftir að hann er fallinn frá eru miklu meiri líkur 
en áSr fyrir því, að sá fjölmenni kirkjumannahópr taki sig 
út úr. Og margir, sem ekki heyra þeirri flokksstefnu tii, 
virðast líklegir til aS vera meS í úrgöngunni. Grundtvigs- 
menn segjast í lengstu lög ætla aS halda sér kyrrum í þjóS- 
kirkjunni, en að eins fjórðungr dönsku prestanna heyrir þeim 
flokki til. 

þjóðkirkjunni á íslandi getr orSið hætt, ef umbrot þessi 
meS Dönum breiöast út þangað. 


Nýlega er í Reykjavík út komiS kver, sem hefir inni að 
halda úrval eftir séra Jón Helgason af sálmum og andlegum 
IjófSum — ioo að tölu — til notkunar í barnaskólum og við 
barnaguðsþjónustur. Sálmarnir flestir eru úr sálmabókinni. 
NiSrröðunin er þessi: morgun, kvöld, jólin, nýáriS, skír- 
dagr, föstud. langi, páskar, uppstigningardagr, hvítasunna, 
sunnudagrinn, árstíöirnar (þessir flokkar ná aftr aS nr. 66 í 
kverinu), kristileg trú og líferni (nr. 66—91), ættjörðin, kirkj- 
an, skóíinn.—Aftan á fyrirsagnarblaSinu er prentaS versiS: 
,,þeim ungu legg þitt orð í munn“ og séra Valdemar Briem 
talinn höfundr þess, en hann hefir að eins vikið orðalagi þess 
dálítið viS—auSvitaS til bóta—frá því, sem áSr var í gamla 
fermingarsálmínum, er sunginn mun hafa verið í nverri ein- 
ustu kirkju á íslandi alla nítjándu öldina. Sálmrinn var 
j?ýddr úr dönsku um næstsíðustu aldamót handa sálmabókinni 
íslenzku, er tókviS af Grallaranum (,,þessi dagr,óguS, vor guS“, 
í nýju bókinni ,,Lát þennan dag, vor drottinn, nú“). það 
eru fleiri svona lagaðar söguvillur í kverinu. þannig er sagt, 
aS höfundr sálmsins ,,Við freistingum gæt jD'n“ sé danskr. 
En þaS er þýSing hins alkunna enska sálms ,,Yield not to 
temptation 11 eftir H. R. Palmer. Og um versið ,,Kom,hugg- 
ari, mig hugga þú“ er sagt, aS séra Valdemar Briern sé höf- 
undr þess, þar sem hann þó aö eins hefir þýtt það úr dönsku. 



Ekki er heldr sálmrinn ,,Ó, þá náö að eiga Jesúm“ nema aS 
þýöingunni til eftir séra Mattías Jokkumsson (,,What a 
friend we have in Jesus“ eftir Horatius Bonar). — Óviökunn- 
anlegt er aö nafngreina ekki höfunda hinna útlendu sálma, en 
þar á móti setja nöfn þýðenda. Aöal-maðrinn verðr þó æfin- 
lega sá, sem upphaflega orkti sálrninn, en ekki sá, er honum 
sneri á vora tungu. — Um höfund sálmsins ,,Heyr mín hljóð“ 
er sagt, að hann sé óþekktr. En dr. Jón þorkelsson hinn 
yngri hefir í bók sinni ,,Om Digtningen paa Island í det I5de 
og ióde Aarhundrede“ frœtt oss um það, að Bjarni Jónsson 
Borgfirðingaskáld sé höfundr þess sálrns. 


Ofr lítið ljóðasafn eftir Hannes S. Blöndal er fyrir 
skemmstu út komið hér í Winnipeg. Kvæði hans eru lipr og 
þýð. Mest af því, sem er í þessu safni, er orkt á íslandi. 
Fyrsta kvæðið er jólakvæði frá því í fyrra. Kristin trú og ís- 
lenzk ættjarðarást renna þar saman í eitt. Mynd höfundarins 
er framan við kvæði þessi. þessi litli bœklingr er viðbœtir 
hins meira kvæðasafns hr. Blöndals, sem kom út í Reykjavík 
fyrir tíu árum. þar er mynd höfundaiins eins og hann var þá. 


Tveir íslendingar eru í prestaskólanum lúterska í Chi- 
cago í vetr. Annar þeirra er Kristinn Ólafsson frá Garðar, 
sem lauk sér af við Gustavus Adolphus College í St. Peter, 
Minn., síðastliðið vor. Hinn er Pétr Hjálmsson frá Duluth, 
Minn., sem fyrir nokkrum árum tók guðfrœðispróf við presta- 
skójann í Reykjavík. Hálft þriðja ár er liðið síðan hann kom 
vestr frá íslandi. 


Hr Ölafr S. Þorgeirsson, 644 William Ave , Winnipeg, er féhirðir „Sain.“ 

„EIMREIÐIN", eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á ís- 
lenzku. Ritgjörðir, inyndir. sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert liefti, 
Eæst hjá H. 8. Bardal, J. S. Bergmann o. fl. 


,,ÍSAFOLD“, !ang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar f viku allt áriS; kostar 
í’A.neríku $1.50. Halldór S. Bardal, 557 Elgin Ave„ Winnipeg, er útsölumaðr 

„VERÐI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarril teirra séra Jóns Iíelgasonar 
og Haralds Níelssonar i Reykjavik — til sölu í bókaverzlan Halldórs S. Bardal 
i \\ innipeg og k.istar 60 cts. 

„SAMEINI \'GIN“ kemr út mánaðarlega,12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
arg,; greiðist fyrir fram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada. — Úlgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstjóri), Friðrik j.Bergmann, Olafr S. 
t>or 0 eirsson, Björn B Jónsson og N. Steingr mi' porLksson. 



